જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| વૈશાખવદ-૫ | તા.૨૮-૦૫-૨૦૨૪ | મંગળવાર | 502 3૫૦.: 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘની તૃતીય કારોબારી સભા 
ભવ્યાતિભવ્ય રીતે યોજાઈ જેમાં નવી પેઢીના યુથ માટે કાર્યક્રમનું થયું એલાન. 

શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘની તૃતીય કારોબારી સભા મધ્ય 
મહારાષ્ટ્ર રીજીયનની યજમાનીમાં છત્રપતિ સંભાજીનગરના પાટીદાર ભવન ખાતે તારીખ 26 મે 


દ” 


જાગતા તકા 


2024 ને રવિવારે સવારે 09 વાગ્યે પ્રેસિડેન્ટ સીએ. પંકજ પારસિયા ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળી હતી. 
શુભ અને સંગીતમય શરૂઆત છત્રપતિ સંભાજીનગરની દીકરી રિદ્ધિબેન લાખાણી ના અદભુત 
નૃત્ય પ્રદર્શનથી કરવામાં આવી. ત્યારબાદ રીજીયનના મહામંત્રી દ્રારા ટોપ 20 ના હોદ્દેદારો, કેન્દ્રીય 
સમાજના મંત્રી શ્રી, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન સમાજના પ્રમુખ, છત્રપતિ સંભાજી નગર સમાજના પ્રમુખ, 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર ઝોન મહિલા સંઘના પ્રમુખ, છત્રપતિ સંભાજીનગર મહિલા મંડળના પ્રમુખને 


ન્ટ્રલ પ્રેસિડેન્ટ સી.એ.પંકજ પારસીયા તેમજ 
સહયોગી ટીમના કારોબારી સભ્યો દ્વારા તા.૨૫.૦૫.૨૦૨૪ ની રાત્રે ૯:૦૦ કલાકે યુવા 
પરિષદની ગોઢવણ કરવામાં આવેલ તેમા સભાજનોને યુવા સંઘ દ્વારા થતી ગતીવિધીઓ તેમજ 
કાર્યપ્રણાલીની પુર્ણ માહિતી આ સભામાં આપવામાં આવેલ અને ઓપન મંચમાં જેઓના મુંઝવતા 


સેન્ટ્રલ કારોબારી સભાની પૂર્વ સંધ્યાએ 


પ્રશ્નો લઈ કારોબારી સભ્યો દ્વારા ખુલાશા કરવામાં આવેલ. 


સ્મૃતિચિન્હ દ્વારા સન્માનિત કરી મંચ પર સ્થાનગ્રહણ કરાવવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ હાજર વડીલો, 
મહિલા મંડળના સદસ્યો, કેન્દ્રીય સલાહકાર, રીજીયન સલાહકાર, સ્થાનિક ટ્રસ્ટીઓ, કેન્દ્રીય 13 
થીમ કન્વીનર્સ, 23 રીજીયનના હાજર ચેરમેનશ્રીઓને આગળની હરોળમાં બેસવા અનુરોધ 
કરવામાં આવ્યો. મંચસ્થ સૌને દીપપ્રાગટ્ય કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો. 

આગળનું સંચાલન કેન્દ્રીય સેક્રેટરી ડૉ. મુક્તિબેન લીંબાણીએ સંભાળ્યું. ઉપસ્થિત સૌનું 
શાબ્દિક સ્વાગત કરવા માટે ડૉ. વિપુલ છાભૈયા ને વિનંતી કરવામાં આવી. આપણી વચ્ચેથી સદગતિ 
પામેલ સૌ નામી અનામી દિવંગતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ગિરીશ ભાવાણી, ઓશિયન કાઉન્સિલ 
ચેરમેન ને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ ગત કારોબારી સભાની મિનિટ્સનું વાંચન કરવા 
કેન્દ્રીય સેક્રેટરી ડૉ. મુક્તિબેન લીંબાણીને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા. જેને સભામાં ઉપસ્થિત સર્વેએ 
સર્વાનુમતે બહાલી આપેલ. આવેલ પત્રોનું વાંચન કરવા ઓશિયન કાઉન્સિલના સેક્રેટર ગીરીશ 
જાદવાણીને વિનંતી કરવામાં આવી. ૪૬૫૯ના હિસાબોનું વાંચન ૪51૯ના જોઈન્ટ ટ્રેઝરર વસંત સાંખલા 
દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેને સર્વાનુમતે બહાલી મળી. ૪૬૯ના નવા ધારા ધોરણના પુસ્તકનું વિમોચન. 
કરવા તેમજ રીપેયમેન્ટની વિગતોની અપડેટ આપવા ૪51૬ ટીમના 0120 ઇશ્વર પોકારને અનુરોધ 
કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ યુવાસંઘના હિસાબોનું વાંચન કેન્દ્રિય ટ્રેઝરર મીનેશ વાડિયા દ્વારા 
કરવામાં આવ્યું, જેને પણ સર્વાનુમતે બહાલી મળી. યુવાસંઘના મિશન ચેરમેન જગદીશ લીંબાણી 
દ્વારા 13 સમિતિઓના કેન્દ્રીય કન્વીનર સાથે તેમની ટીમને આમંત્રિત કરીને દરેક સમિતિની 
આવનારી ગતિવિધિઓથી સૌને અવગત કરાવવામાં આવ્યા. દરેક કાઉન્સિલના ચેરમેન અને 
સેક્રેટરી ને મંત્રીશ્રી દ્રારા આગવા અંદાજમાં તેમનામાં સમાવિષ્ટ રીજીયનોની ટીમ સાથે મંચ પર 
આમંત્રિત કરીને તેમના રીજીયનની આગવી પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો. 

પ્રથમ સત્રના અંતમાં કેન્દ્રીય સમાજના વડીલો તથા ઝોન અને સ્થાનિક સમાજના 
વડીલોને આશીર્વચન આપવા વિનંતી કરવામાં આવી. 

બીજા સત્રમાં મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન અને છત્રપતિ સંભાજીનગરની અકલ્પનિય 
મહેમાનગતિથી ભાવવિભોર સૌ સમયસર યુવાસંઘના આગામી કાર્યક્રમ "યુવા કોન્કલેવ'ની 
માહિતીથી અવગત થવા હાજર થઈ ગયા. સેક્રેટરી ડો. મુક્તિબેન લીંબાણીએ ફરી એકવાર 
માતૃભાષા તરફ યુવાઓને વાળવાના ઉદ્દેશ્યથી "યુવા કોન્કલેવ" કાર્યક્રમનો હેતુ પ્રસ્‍તુત કરવા 


સ્વ. ડો. વસંતભાઈ ધોળુ તી પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે 
ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 


ભાવપૂર્ણ 
શ્રદ્ધાંજલિ 


શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસ્થાપત 
માર્ગદ્શકકાર્યસમિતિ 


શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસ્થાપન માર્ગદર્શક કાર્યસમિતિ 


ડો. વસંતભાઈ ધોળુ આપણી શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસ્થાપન માર્ગદર્શક કાર્યસમિતિ ના કાર્ય 
નું પ્રથમ કાર્ય તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ માં નખત્રાણા અને આસપાસના 
બાળકો ભેગા કરી તેમની અંદર આપણી સમાજના આદર્શ જ્ઞાતિ સુધારક એવા નારણ રામજી 
લીંબાણી અને કેસરા પરમેશ્વરા ના પરિચય બહુજ સાદગી અને સુંદરતા સાથે નાના બાળકો ને. 
કંઠસ્થ કરાવી સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ માં ભાગ લેનારા ભાઈ બહેનો ને આપણી સમાજના 
આદર્શ જ્ઞાતિ સુધારક ની જાણકારી આપવા માટે અલગ અલગ ગ્રૂપ દ્વારા પહોંચાડવા માટે 
જબરદસ્ત ટ્રેનીંગ પાટીદાર વિધાર્થી ભવન નખત્રાણા ના પ્રાંગણમાં આપવામાં આવેલ. 

આ કાર્યમાં મને દિવંગત એવા ડો.વસંતભાઈ ધોળુ સાથે કામ કરવાનો અનુભવ વર્ણવતા 
બહુજ દુઃખ લાગે છે કે વસંતભાઈ આજ આપણા સાથે નથી એનો ખાલીપો સજાઈ રહ્યો છે. તેઓ 
શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસ્થાપન માર્ગદર્શક કાર્યસમિતિ ના માર્ગદર્શક તરીકે સહયોગ આપવા સામેથી 
માંગણી કરી હતી. તેમની કાર્યશૈલી એકદમ અદ્ભૂત હતી. સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ ની પૂર્વ 
તૈયારી માટે એમની સાથે વિતાવેલ પલ હમણાં પણ યાદ આવે એવા હતાં. પણ વિષાદ સાથે તેઓ. 
આપણે વચ્ચે આજે નથી. ભગવાન ને એમની જરૂર સાયદ આપણા કરતાં વધુ હશે એટલે એમને 
તેડાવી લીધા છે. 

પ્રભુતેમની આત્માં ને શાંતિ પ્રદાન કરે અને પરીવાર ને વિશેષ શક્તી અર્પે એવી પ્રભુ પાસે 
પ્રાર્થના સાથે અમે સ્વ. ડો. વસંતભાઈ ધોળુ ની પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિમિત્તે ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ 
કરીએ છીએ. 


1493 


મધ્ય મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંમાજીતગર તી યજમાતી માં 
કારોબારી સભામાં યુવા કોન્કવેલ કાર્યક્રમનું એલાત 


1108.:--91 7801877774, 491 7718977774 || શ1115011210171111[21111:(08111411,€0॥1. 


$॥ત 41011 81081)/2 16111 [૯0તળ7ય *ા।તંતા' 
0૫૦5૮૫૦1 


|| 110111 


જગદીશ લીંબાણીને અલગ જ અંદાજમાં આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ યુવાસંઘના 
દિર્ગદ્રષ્ટા પ્રેસિડેન્ટ €& પંકજ પારસિયા દ્વારા "યુવા કોન્કલેવ” ની સંક્ષિપ્તમાં પ્રસ્‍તાવના બાંધવામાં 
આવી. "યુવા કોન્કલેવ" ની ઊંડાણ પૂર્વક માહિતી આપવા માટે કેન્દ્રીય શિક્ષણ અને પ્રતિભા શોધ 
સમિતિના કન્વીનર હરેશ લીંબાણી ને મંચ સોંપવામા આવ્યું....વિગતવાર પ્રેજન્ટેશન અને ચિત્રો 
દ્વારા સંપૂર્ણ કાર્યક્રમની વિગતોથી ઉપસ્થિત સૌને અવગત કરવામાં આવ્યા. સભામાં હાજર સર્વેએ 


પ” 1 


"યુવા કોન્કલેવ" કાર્યક્રમની રૂપરેખા ને સ્થાન ઉપર ઉભા થઈ બે હાથ ઉપર કરી બિરદાવી લીધી અને 
આ કાર્યક્રમને ભવ્યાતિભવ્ય સફળતા સાથે મળીને લાગી જવાની ખાતરી આપી. 

ત્યારબાદ સભા માટે મંચ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો અને સહુને પોતાના પ્રતિભાવો અને 
સુજાવો આપવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું. યુવાસંઘના મિશન 
ચેરમેન જગદીશ લીંબાણીને પ્રેરક ઉદબોધન કરવા અનુરોધ 
કરયો. ત્યારબાદ પ્રમુખ સ્થાનેથી દરેક બાબતોની ઝીણવટપૂર્વક 
છણાવટ સીએ પંકજ પારસિયા દ્વારા કરવાં આવી અને સૌને સચોટ 
પ્રત્યુતર આપવામાં આવ્યા. 

ત્યારબાદ શિક્ષણ તથા પ્રતિભા શોધ અને યુવા ઉત્કર્ષ 
સમિતી દ્વારા અયોધ્યામાં રામજન્મ ઉત્સવની ઉજવણીના ભાગરૂપે. 
# થયેલ પ્રતિયોગીતાના વિજેતાઓના એવોર્ડ તથા પ્રમાણપત્ર જે-તે 
રીજીયનના પ્રતિનિધીઓને સોંપવામાં આવ્યા. મધ્ય મહારાષ્ટૂ 
રીજીયન દ્વારા દરેક રીજીયનના પ્રતિનિધિઓનું સન્માન કરવામાં 
અવેલ. 

કારોબારી સભાને સફળ બનાવવા આર્થિકરૂપી સહાય 
આપનાર સૌ દાતાશ્રીઓને પણ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન દ્વારા 
સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. કેન્દ્રીય સેક્રેટરી ડૉ. મુક્તિબેન લીંબાણી 
દ્વારા કારોબારી સભાને સફળતાની પરાકાષ્ટા પર લઈ જવા બદલ સૌ પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ 
સહભાગીઓ પ્રત્યે ત્રકણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. મહેમાનગતિની ચરમ સીમાની અનુભુતિ કરનાર 
સૌ હયાત યુવા કાર્યકર્તાઓએ મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયનની ટીમ તથા છત્રપતિ સંભાજીનગર ના 
સમાજ, યુવક મંડળ, મહિલા મંડળના સૌ પ્રતિનિધીઓ પ્રત્યે વીરતાલી દ્વારા નતમસ્તક થઈ પોતાના 


સ્થાનપર ઉભા થઇ કૃતશ્ઞતા વ્યક્ત કરેલ. 


અંતમાં રીજીયન દ્વારા તેમને આ મોકો આપવા બદલ સૌ હોદ્દેદારોનો આભાર માનવામાં 
આવ્યો. રાષ્ટ્રગાન દ્વારા પ્રમુખશ્રીની આજ્ઞાથી સભાને પૂર્ણતા તરફ લઈ જવામાં આવેલ. 


કેન્દ્રિય યુવાસંઘ 2023-2025 


ડંસરાજભાઇ ધોળું તાં વર્તત વ્યવડાર 
યુધાસંઘ તે માડિતી આપતા મોડતભાઇ 


યુવાસંઘની તૃતીય કારોબારીમાં 
શ્રીસમાજના મંત્રી મોહનભાઈ ધોળું દ્રારા હાલ ઉમિયા 
માતાજી સંસ્થાન ની જનરલ સભા થી નવનિયુક્ત થયેલ 
હંસરાજભાઈ ધોળું ની જે માનસિકતા છે અને પોતે કહે 
શું અને કરે શું !! ભ્રામક વાતો ફેલાવી સમાજ ના 
અભિગમ ને નુકસાન કરે અને પોતાના અભિમાની 
સ્વભાવ થકી શ્રીસમાજની ગરિમા ને નુકશાન પહોંચાડી 
રહ્યા છે. આ તમામ બાબતો વિશે જે ગતિવિધિ થઈ રહી 
છે તેની માહિતી આપવામાં આવી. યુવાસંધ નાં મુખ્ય 
કાર્યકરો અને લીડર ની પણ આ સભામાં ઉપસ્થિતિ 
હતી. 
યુવાસંઘ સંગઠનનો પત્ર શ્રીસમાજને 
હંસરાજભાઈ ધોળું સંસ્થાના અગ્રણી વિશે લખવામાં 
આવ્યો તેના અનુસંધાનમાં યુવાસંઘના વિવિધ વિસ્તાર 
નાં કાઉન્સિલ અને તેમાં સમાવેશ રીજીયન નાં કાર્યકર 
મિત્રો ને સ્પષ્ટતા થાય તે હેતુ સાથે જરૂરી તેઓ દ્રારા 
પોતાનો અભિપ્રાય પણ આપવામાં આવે તે હેતુસર ની 
માહિતી આપવામાં આવેલ. 
શ્રીસમાજ હંમેશા સદવિચાર સદભાવના સાથે 
વૈશ્વિક સામાજીક માળખું અને વ્યસ્વથા ધરાવે છે અને 
તેમાં સમાવેશ તમામ ઘટક સનાતન સમાજ એની સીધી 
કુદરતી જ સભ્ય છે. તેઓ નાં હીત રક્ષક અને અને દીર્ઘ 
દ્રષ્ટિ સાથે અનેક વિવિધ પ્રકલ્પ ની રચના કરવામાં આવે 
છે જેમાં ઉમિયા માતા સંસ્થાન, લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કાર 


હરહંમેશ હસતો ચહેરો, એક શબ્દ 
અને લાગણીના પ્રભાવે આખી સભાને 
પીગળાવી નાખનાર, ખંત ખાનદાની એ 
ખુમારી સનાતની અને સિંહની ગર્જના જેવો 
બુલંદી મિજાજ સાથે નો એક જ અવાજ સાથે 
સર્વ માં ચૈતન્ય સ્ફૂર્તિ અને ઉત્સાહ નું 
પંચામૃત અર્પણ કરનારે... 

"જરૂરી નથી કે જીવન લાબું હોય, પણ 
ટૂંકું જીવન પણ મહાન કર્મઠ કર્મોથી યાદગાર 
બનાવી સકાય છે તેનો અહેસાસ કરવાનાર...જે 
સહુને વધુ જરૂરી પણ છે” 

આબાબત તલોદ નાં યુવા વંસત રૂપી 
યુવા પ્રોફેસર ના જીવન થકી સાર્થક થતા 
અનુભવી છે. 


એવા આદરણીય પ્રોફેસર ડોકટર 
વસંતભાઈ ધોળુને પ્રથમ વર્ષ ની આજે અંજલિ 


અંગે 


છો! 


[ળી 
પ્ઝે 


ધામ, કન્યા છાત્રાલય, કુમાર છાત્રાલય, સામાજીક 
ભવન, હોસ્પિટલ, ઉમા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ જેવા અનેક 
માળખાની રચના થાય અને સતત સ્વતંત્ર રીતે 
શ્રીસમાજ ના મૂળભૂત હેતુ અને સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય 
તેની તકેદારી રાખવી અને તેવા પરિણામ માટે 
વાતાવરણ નું સર્જન કરવાનું ઉત્તમ કામ વર્ષો થી થઇ 
રહ્યું છે જેના પરિણામ સ્વરૂપ સમાજ દરેક સંસ્થાના 
વિકાસ વ્યવસ્થા અને સંયોજન માં પડખે રહે છે. આમ 
છતાં ભાઈશ્રી વડીલ દાતા પણ છે અને વહીવટી 
કુશળતા ધરાવતા સંસ્થાના પ્રમુખ હંસરાજભાઇ ધોળું 
દ્વારા છેલ્લા અનેક વર્ષોથી સમાજ વિરૂદ્ધ કૃત્ય કરનાર 
સર્વોદય ટ્રસ્ટ નામની સંસ્થા ઊભી કરીને માંડવીની 
હોસ્ટેલને ચોરી છૂપી રીતે કેટલાક રાજકીય હેતુ બર 
લેનારા વ્યક્તિઓઃ પ ગેર કૃત્ય કરનારને છાવરે છે 
તેવું જાણવામાં આવેલ અને તે બાબતે સમાજના 
અભિગમને નુકશાન થાય તેવા નિવેદન આપનાર 
હંસરાજભાઇ સાથે મસલત કર્યા ની માહિતી આપી અને 
તેઓનો તોછડો વ્યવહાર પ્રગટ કરી સમાજને સહકાર 
આપવાના બદલે અવહેલના કરી છે. જે બાબત ને 
યુવાસંઘ વખોડી કાઢી ને સમાજને એક્શન લેવા પરિપત્ર 
આપવાની માહિતી પૂર્વ મિશન ચેરમેન અને શ્રીસમાજ 
ના મંત્રી મોહનધોળું દ્રારા આપવામાં આવેલ... 


સેન્ટ્રલ યુવાસંઘ મહામંત્રી - ડો વિપુલ છાભૈયા 


આપતા હૈયું ભરાઈ જાય છે. 

જેને શબ્દ પુષ્પ થી શ્રદ્ધાંજલિ આપતા 
શબ્દોની ખોટપડે છે. 

ગત વર્ષે સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ 
માં ઉછળતો કૂદતો અને સહુ ને ગમતો એવો. 
યુવાન જ્યારે કલ્પી ન શકાય તેવી અણધારી 
એની વિદાય સમગ્ર યુવાસંઘના કાળજા કંપાવી 
ગઈ,દિલ હજુ માનતું નથી કે તમે અમારી વચ્ચે 
હા 


જેમાં ડોકટર વસંતલાલ ની 
યુવાસંઘની આખી યાત્રા એક અમૂલ્ય સ્મૃતિરૂપી 
વરદાન છે.એજ્યુકેશન એમનો વિષય અને 
૨૦૦૮ માં પ્રથમ એજ્યુકેશન મિશન થકી 
જોડાયેલ એ ડોકટર અશોકભાઈ ભાવાણી 
તરફથી રજૂ કરાયેલ સાબરનું નજરાણું 
મળ્યું. 500 1ળાલતતધંબાા 5તપ૦૦ાં નાં વહીવટ 
માં નિમણુક અને સાથે પોતાના દીકરા ધેર્ય ને 
500માં દાખલ કરીને પૂર્ણ વિશ્વાસ દાખવનાર.. 

ભાઇ, સખા, મિત્ર, ગુરુ, વડીલ 
સાચેજ...તમે ગયા પણ તમારી યાદ હજુ 
અમારા સૌમાં જીવંત છે.પ્રભુ આપના આત્માને 
ચીર શાંતિ અર્પે એજ અભ્યર્થના. 

આપના જ શબ્દો આજે આપની 
ક પૂર્ણતિથિએ આપને અર્પિત કરીએ 


ડૉ.વસંતભાઈ ધોળુ. 
હવે આપના નામનો ખાસનો ખાલીપો 

ક્યાં સરનામે લખીએ? 

કેન્દ્રિય યુવાસંઘ ત 

કેન્દ્રીય મહિલા સંઘ દ 

૨૦૨૩-૨૦૨૫ 


ક 


ઝં 


ગં મંસ્વ.₹િ શિલ્પાબેન ઘસંત ધોળુંતે દાદી તી પદવી મળી 


વી ૨૬ ફેબ્રુઆરી નાં ર૦૨૪ નાં રોજ 


શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસતાપાન માર્ગદર્શક કાર્યસમિતિ વતી 


જસવંત સુરાણી 


સચિવ : શૌર્ય સંસ્કરણ વ્યવસ્થાપન માર્ગદર્શક કાર્ય સમિતિ શ્રીસમાજ. 


કૂલ ગયું અતે 


ફોરમરડી ગઈ 


સતાતત ધર્મ પત્રિકા માં તેમતી અતોખી કર્મઠ ઓળખ રડી ગઇ... 
સ ને અનોખી અદા થી પૂર્વ કરવાનો અભિગમ.. 


સાબ 
0/ 


સનાતની વૈચારિક આંદોલનના ભેખધારી... 


૨ રીંજીયનમાંથી રાષ્ટ્રીય યુવા સંગઠનથી જોડાઈને 


આરંભ કરી સાબર ના યુવાઓને વૈશ્વિક ચૈતન્ય સ્ફૂર્તિ 


ઉત્સાહ આપનાર તલોદ કોલેજનાં અદના પ્રોફેસર... 
તલોદમાં ટ્રિનિટી સ્કૂલ સંકુલના સ્થાપક... 
એજ્યુકોઝ સંગઠન થકી નારાયણ કથાના વક્તાથી 


પ્રખ્યાત.... 


યુવાસંગના અદભુત પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ પ્રોફેસર 
સ્વ :વસંતભાઈ ધોળુંને આજે તેમની પ્રથમ પુણ્યતિથિ 


નિમિતે....... 


સનાતન ધર્મ પત્રિકા, 
શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર મિશન, 
શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમા' 


સત સત વંદન 


,જ,મહિલાસંઘ અને યુવાસંઘ.. 


ચુવાસં 
સ્વ. 


જ 


ગ ના અદભુત પૂર્વ પ્રેસિડેન7 
ડૉ. વસંત ભાઈ ધોળું 


ને આજે તેમની પ્રથમ પુણ્યતિથિ 


નિંમિતે 


આણેમારો ખાસ તથી પાસપણ 


તિશબ્દ.. 


પ્રથમ પુણ્યતિથિ નિપિત્તે ડાર્દિક સ્મરણાંજલિ 
ડૉ.અશોક ભાવાણી.ધતસુરા. 


અડ્ૈસાસ એતો મારે શ્રાસે શ્વાસ.. 


 ચી.મનય દીકરા સ્વરૂપે જન્મ લઈ પ્રોફેસર ડૉ.વસંત 
અને શિલ્પાબેન ને દાદા દાદી ની પદવી આપી છે. 

પુત્રવધુ તન્વી અને પુત્ર ધેર્ય ને આપણી સહુ 
વચે પરણિત જીવન માં લગ્નોત્સવ ની ઉજવણી સા! 
જ પ્રવેશ કરાવી ડૉ.વસંતલાલ નાં એ દીકરાના લગ્ન 
પ્રસંગે આપણ સહુની અનોખી હાજરી રહી હતી.. 

ડો.વસંતલાલ આપણી વચ્ચે થી ૨૮ મે 
૨૦૨૩ નાં રોજ ઉગતા સૂરજે પ્રભુના દરબાર માં 
અચાનક જ દિવ્ય ગમન કર્યું. બરાબર ૦૯ માં મહિને 
૨૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ નવમા મહિને પુત્રવધુ તન્વી 
નાં ખોળે દાદી શિલ્પાબેન નાં ઘર પરિવાર માં એક 
વસંત આવી નેપુત્ર રત્ન ચી.મનય દિવ્ય સ્વરૂપે પ્રગટ 
થયેલ છે.. તંદુરસ્ત છે અને મસ્ત છે.. જરૂર આપ સહું રમાડવા આવજો નું દાદી નું લાગણી સાથે નું 
આમંત્રણ છે.. 
અનોખી લીલા છે.. એક નું ગમન અને એક નું આગમન..પ્રભુ તારી લીલા અપરંપાર છે.. 

પ્રથમ પુણ્ય તિથિ નિમિત્તે વિષાદ સાથે એક ખુશી અને આનંદ નું મેળવણ પણ પ્રભુએ 

અર્પણ કર્યું છે...જેમ આપણે દુઃખ અને વિષાદ નાં પ્રસંગે ૪ડા૬ રૂપી સ્મિત નો ચેક અર્પણ કરીએ છે 
ને તેમ પ્રભુએ પણ આ ઘર પરિવાર માં દીકરા જન્મ થકી એક સ્મિત નું પારણું અર્પણ કર્યું છે.. 

ક આપણે બધા તેમના દીકરા નાં આગમન થકી આવેલ વસંત રૂપી ખુશી ની પણ શુભેચ્છા 
પાઠવીએ... 

ચી.મનય તન્વી ધેર્ય સુપુત્ર જે શિલ્પાબેન વસંતલાલ ધોળું નાં પોત્ર નાં આગમન ને 

યુવાસંઘ શુભેચ્છા પાઠવે છે અને અભિનદન પણ પાઠવે છે.. 


ટીમ યુવાસંઘ પ્રચાર અને પ્રસાર મિશન રીના પોકાર પુણે. 


શ૪ 54 હ 1જ [6 


2023-25 


સ્વ. ડો. વસંતભાઈ અરજણભાઇ ધોળું 
જન્મ તા.૦૪/૧૧/૧૯૭૧. સ્વ.૨૮/૦૫/ર૦૨૩ 


હું ક્યાં જઇશ...તમને બધાને મૂકીને 
હું અહીં જ છું આપ સૌની સાથે... 
હમેશા હુ તો વસંત છું પાનખર નથી કે આમ ખરી પડું... 


શ્રી અખિલ મારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર મડિલા સંધ 


મડિલાઓ તા સ્વસ્થ માટે અંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યવાડી દિવસ નું મડત્વ 


આજે મોટાભાગની મહિલાઓ તેમના 
ઘર અને કામકાજના જીવનમાં વ્યસ્ત છે, જેના 
કારણે તેઓને પોતાના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવા 
માટેબહુ ઓછો સમય મળે છે. કમનસીબે, આવી. 
વ્યસ્ત જીવનશૈલી ઘણીવાર સ્વાસ્થ્ય 
સમસ્યાઓમાં પરિણમે છે જે સમય જતાં 
પરિણમે છે અને ગંભીર જોખમો બની જાય 
છે.આજની ઝડપી ગતિશીલ દુનિયામાં સારા 
સ્વાસ્થ્યનું સર્વોચ્ચ મહત્વ છે, અને મહિલાઓ. 
ખાસ કરીને કામ અને ઘરની સ્વ-સંભાળ 
માટે થોડો સમય છોડવાની રીતથી 
સંવેદનશીલ હોય છે. જેમ કે, ધ મહિલાઓ 
માટે આરોગ્ય તપાસનું મહત્વ તેમની 
સલામતી અને લાભ માટે ધ્યાનમાં લેવાની 
જરૂર છે. 


મહિલાઓ માટે સ્વાસ્થ્ય તપાસના અનેક 
ફાયદા છે. નિયમિત આરોગ્ય તપાસો 
સંભવિત સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને દૂર રાખે છે 
અને કળીમાં કોઈપણ વિકાસશીલ 
સમસ્યાઓને દૂર કરે છે. કેટલાક 
કિસ્સાઓમાં, તેઓ સ્તન જેવી 
સમસ્યાઓથી જીવન પણ બચાવી શકે છે 
કેન્સર પ્રારંભિક તબક્કામાં સારવાર કરી 
શકાય છે, અને નિવારક પગલાં લઈ શકાય 
છે. સ્રીઓ માટે નિયમિત સ્વાસ્થ્ય તપાસના 
અન્ય કેટલાક ફાયદા નીચે મુજબ છે. 

નિયમિત આરોગ્ય તપાસો ગંભીર 
રીતે બીમાર પડવાનું જોખમ ઘટાડે છે.જ્યારે 
નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવે ત્યારે 
સારવાર અથવા ઉપચાર સારી રીતે કામ કરે 
તેવી વધુ સારી તકો છે. 

નિયમિત આરોગ્ય તપાસથી સારું 
સ્વાસ્થ્ય જાળવવામાં સરળતા રહે છે. તમારા 


ડૉક્ટરને તમારા સ્વાસ્થ્યના ઇતિહાસનો સારો 
ખ્યાલ આપવાથી નિદાન સરળ અને વધુ સચોટ 
બની શકે છે.તે લોકોને સ્વાસ્થ્ય માટેના 
નવીનતમ જોખમો અને સાવચેતીઓ વિશે 
જાગૃત રહેવામાં પણ મદદ કરે છે.નિયમિત 
આરોગ્ય તપાસનો પ્રારંભિક તબક્કામાં જીવન 
માટે જોખમી સ્વાસ્થ્ય પરિસ્થિતિઓને શોધી 
કાઢવામાં મોટો ફાયદો છે જ્યારે તે સારવાર 
યોગ્ય હોય છે. જટિલ બનતા લક્ષણોમાં 


શ્રી મચિત મારતીય જસ્છ જડવા પાટિટાર મહિના સંઘ 


સા ચરનોરસસ્તારુસટનગન્યયરસ, 
ઝાહિતા૩ળે જ રસા2૦ગ છો તેજસ તાવર્યણી જરે ઝો ચરસ | 


નોંધપાત્ર ઘટાડો છે કારણ કે નિયમિત આરોગ્ય 
તપાસો કોઈપણ વિકાસની નજીકથી દેખરેખ 
રાખે છે, અને સમયસર યોગ્ય પગલાં લઈ શકાય 
છે.કારણ કે નિયમિત આરોગ્ય તપાસો મુખ્ય 
સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો અસરકારક રીતે અને 
પ્રારંભિક તબક્કામાં સામનો કરી શકે છે, તેથી 
તબીબી ખર્ચનો ખર્ચ ઓછો થાય છે.મહિલાઓ 
માટે આરોગ્ય તપાસસ્્રીઓ ઘણી સ્વાસ્થ્ય 
સમસ્યાઓ માટે સંવેદનશીલ હોય છે, જો કે 


11111 10 


11. 0151. 


€૯૦૦#ર- 


8001 1॥010૫/ 
॥10101.81॥1.€0.1 


8 4 91 8999989162 


4.001૮1૫ર0 1"01દ (૬0૪10 ક 
1.101" 1"1€%1271"% 1 


₹2%101.01દછ 111૪ 
પ/01દ1.3 પ1/1114 ઇક 


ઘા૦ 1૦ 1000* ૦ર 


લે 8110111011:51:812 1.૯૭0 


*7&૮-૫૫૦૦૫/ 


શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ જબલપુર 
દ્વારા આદ્ય સુધારક જ્ઞાતિ રત્ન સ્વ. શ્રી નારાયણ 
રામજી લીંબાણી અને સ્વ. શ્રી કેસરા પરમેશ્વર 
ની સ્મૃતિમાં આંખો ની તપાસ અને મોતિયા 
બિન્દ આપરેશન શિબિરનું રવિવાર તારીખ 
૨૬/૦૫/૨૦૨૪ ના શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ 


જબલપુર ના નેજા હેઠળ દેવજી 
નેત્રાલય ના સૌજન્ય થી વિશાળ નેત્ર 
શિબિર નું આયોજન સવાર ના ૧૦ 
વાગ્યે થી ૦૨ વાગ્યા સુધી કરવામાં 
આવ્યું હતું.શિબિર નો શુભારંભ 
સમાજની ત્રણે પાંખના પ્રમુખશ્રીઓ 
અને સમાજના ટ્રસ્ટીઓ ને સમ્માન 
મંચસ્થ કરાવીને કરવામાં આવ્યું. 

સર્વ પ્રથમ કુલદેવી ઉમિયા માતાજી, 
નારાયણ બાપા અને કેસરા બાપાના ફોટા ને 
મંચસ્થ મહાનુભાવોએ ફૂલમાળા પહેરાવી, દીપ. 
પ્રગટાવી ને આશીર્વાદ લીધા બાદ સમાજના 
પ્રમુખશ્રી શીવગણભાઈ છાભૈયા એમના 
ઉદ્દબોધન માં સમાજ સુધારક વડીલો દ્વારા 
સમાજ જાગૃતિ અને એમની સેવાઓની 
જાણકારી આપેલ. ટ્રસ્‍ટી શ્રી રામજીભાઈ 
સામાણી અને મગનભાઈ પારસિયા, મહિલા 
મંડળનાં પ્રમુખશ્રી હંસાબેન પોકાર અને યુવક 


ઉજુજાબાઝ 50 તાવ. કળકઝાન- 
ણ 


16 40%/0406//10)01/90બૂળાઇાી હ 14/ધાઇ4ઝ ભિમ 
સ 


બાહા 00 ત .... 
છળ .6૬448.. 
૧70૪ “૨૬68૦... 
શિ 1૮ ૧0 પાતાલ, 
910 હાલાર કલાધાઇ દ હ /8 તાળા. 
9૪૪૩૦૯ ૧0 તજ, ૮ કર મટ [11 તત તતનાર ન જ 
1 


11.1. 


કૈ 


મંડળનાં ઉપપ્રમુખ પંકજભાઈ દડગા દ્વારા 
શિબિરના મહત્વ ઉપર પોતાના વિચારો રજૂ 
કર્યા. 


શિબિરમાં નેત્રવિષેયજ્ઞન ડૉ.પવન 
સ્થાપક અને એમની ટીમ ના ડૉ. અમિત, 
ડૉ.મોહની, ડૉ.ધીરેન્દ્ર દ્રારા સેવાઓ આપવામાં 
આવેલ. ડૉ. પવન સ્થાપક દ્વારા નેત્રદાન 
અને અંગદાન ઉપર સાર્થક જાણકારી 
આપવામાં આવેલ. 
સુરેન્દ્રભાઈ દિવાણી દ્રારા આ 
શિબિર દરમિયાન ૦૫ સમાજજનો ના 
નેત્રદાન ના ફાર્મ ભરવામાં આવેલ. 
ફહુ શિબિર આયોજનમાં ૨૦૪ પુરુષ અને 
મહિલાઓ ની આંખોની તપાસણી 


કરવામાં આવેલ જેમાં ૩૭ ને મોતિયા બિન્દ 
જણાવ્યું અને આપરેશન કરવા માટે દેવજી 
નેત્રાલવ ૨૯/૦૫/૨૦૨૪ સુધી પહોંચવા 
કહેવામાં આવ્યું. 

શિબિર આયોજન ને સફળ બનાવવા 
યુવક મંડળની સમસ્ત કારોબારી સભ્યો દ્વારા 
પુરજોર સાથ સહકાર આપવામાં આવેલ. 


સંકલન _સુરેન્દ્રભાઈ દિવાણી 


આપણી જ્ઞાતિ સુધારક સમાજ રત્ન શ્રી પૂજ્ય કેશરાબાપા પરમેશ્વર 

અને પૂજ્ય નારણબાપા લીંબાણીની જન્મતિથિ નિમિત્તે તા. 25/5/2024ના 

બાલેશ્વર સમાજમાં યુવામંડળ દ્વારા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં 

આવેલ. બાલેશ્વર સમાજના પ્રમુખશ્રી રતિલાલભાઈ રત્નાણી તથા મહામંત્રી 
શા ધોળુની ઉપસ્થિતિમાં આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવેલ. 

1બિરમાં કુલ 36 સભ્યોએ રક્તદાન કરી આ આયોજનમાં 

સહભાગી દયા: ઓડિશા બ્લડ બેંક , બાલેશ્વર શાખા તરફથી બાલેશ્વર સમાજને 


00083 


ચિ. પરમ દિવાણી, સંભાજીતગર 
78₹1111॥ માં 99.97%(118 19મો રેત્ક) 
તેમના સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવામાં આવે અને 
જીવનશૈલીને સારી રીતે સંચાલિત કરવામાં આવે 
તો તેમાંથી ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરી. 
શકાય છે. તે છે જ્યાં આરોગ્ય તપાસો હાથમાં 


આવે છે. કેટલાક ડોકટરો સ્રીઓ માટે નીચેની બ ડે 
આરોગ્ય તપાસની ભલામણ કરે છેઃ વ 
પાણી પહેલા પરબ બાંધવી; રોગોના ન ફૂ 


પ્રારંભિક ચિહ્ધો વધુ અદ્યતન તબક્કામાં 
વિકસિત થાય અને તેનો ઉપચાર કરવો વધુ 
મુશ્કેલ બને તેની રાહ જોવા કરતાં તેની 
સારવાર કરવી હંમેશા વધુ સારી છે. સ્રીઓ 
માટે, ધ આરોગ્ય તપાસનું મહત્વ 
અતિશયોક્તિ કરી શકાતી નથી કારણ કે 
ત્યાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે જે જો 
પ્રારંભિક તબક્કામાં સારવાર ન કરવામાં 
આવે તો સમસ્યારૂપ બની શકે છે. નિયમિત, 
આરોગ્ય તપાસો તંદુરસ્ત જીવનશૈલી 
જાળવવામાં મદદ કરવા માટે દૈનિક 
દિનચર્યાઓમાં કઈ રીતે ફેરફાર કરી શકાય 
છે તેનો ટ્રેક રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. 
મહિલાઓ સંપર્ક કરી શકે છે સામાન્ય 
પ્રેક્ટિશનરો નિયમિત આરોગ્ય તપાસ 
માટેના પ્રિસ્ક્રિપ્પનો માટે. જનરલ 
પ્રેક્ટિશનર_ ઉપરાંત, નેત્ર ચિકિત્સક, 


સંભાજીનગર (ઔરંગાબાદ) અત્રેના 
મે. દુર્ગા પ્લાયવુડ સેન્ટરવાળા શ્રી. કરસનભાઇ 
નારાયણભાઈ દિવાણીના સુપૌત્ર , સૌ.ભાવનાબેન 
અને યોગેશભાઈ દિવાણીના સુપુત્ર ચિ. પરમ 
દેવાણીએ 188 10183 0/01 - 2, 2024 ની. 
અખિલ ભારતીય સ્તરે લેવાયેલ ,ઉચ્ચ 
આર્કિટેક્ચર શિક્ષણ માટેની અત્યંત કઠીન 
પરિક્ષામાં 99.97 % ગુણ પ્રાપ્ત કરી 19 મો રેન્ક 
( ડાર 19 ) મેળવી આપણી અખિલ ભારતીય 
સમાજમાં નવું કીર્તિમાન કાયમ કર્યું છે, પરમના 
પિતાશ્રી પણ બી.ઈ. મિકેનિકની ડિગ્રી ધરાવે છે 
અને માતાએ બી.કોમ કરેલ છે અને દિવાણી 
પરિવાર, છત્રપતિ સંભાજીનગર સમાજ અને 


એન્ડોક્રિનોલોજિસ્ટ, ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજીસ્ટ, 
સ્રીરોગવિજ્ઞાની, અને ઓન્કોલોજિસ્ટ્સ પણ 
સલાહ લેવી જોઈએ. 


શ્રીમતિ જશોદાબેન નાકરાણી 
પ્રમુખશ્રી અખિલ ભારતીય ક.ક.પાટીદાર 


મહિલાસંઘ ક» 
ક 
કનુ 
હિલા સંઘ 


શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર, 
મેડચલ - સિકંદરાબાદ 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 
મવિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા | 
નિરાશીર્નિર્મમો ભૂત્વા યુધ્યસ્વ વિગતજ્વરઃ | 
(અ.૩-૩૦) 

ધ્યાનનિષ્ઠ ચિત્તથી સર્વ કર્મોને મારા 
વિષે સમર્પણ કરીને, આશારહિત તથા 
મમતારહિત થઈને ખેદ ત્યજીને યુદ્ધ કર. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


કી 

કચ્છમાં ગામ વિથોણ હાલમાં તરલા 
(વૈભવવાડી) નિવાસી ફર્મ વસંત સોમીલ વાળા 
દાદી સ્વ. વિજયાબેન અને દાદા છગનભાઈ 
જીવરાજભાઈ (ધોળુ) નરસિંગાણી ની પૌત્રી અને 
જાગૃતીબેન વિનોદભાઈ ની સુપુત્રી કુ-પરીબેન 
ધોરણ ૧૦ની (55૦) પરીક્ષામાં 87% ગુણ મેળવી 
પોતાના માતા-પિતા સાથે પરિવાર તેમજ શ્રી 
સમાજનું નામ રોશન કરેલ છે. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ કુ. 
પરી અને તેમના માતા-પિતાને વિશેષ અભિનંદન 
સાથે ઉજવળ ભવિષ્યની શુભકામનાઓ પાઠવે 
છે. 

એજયુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
તેમની આ વિશેષ ગૌરવવંતી સિધ્ધિ ને બિરદાવે 
છે.પ1.9890872108 


હે રે, 
અવસાન નોંધ ૭28 


તારીખ 25-05-2024 
સ્વ. વિમલાબેન હંસરાજ સેંઘાણી 
ઉમર વર્ષઃ 70, કચ્છ માં ખોંભડી 
હાલમાં : બૈરમલગુડા - હૈદરાબાદ 
તારીખ 27/5/2024 
સ્વઃ મંગળાબેન રવજીભાઈ નાકરાણી 
ઉમર વર્ષઃ 76, કચ્છમાં ગામ દેવીસર 
(10 હાલે ગરિયા (કોલકાતા) 
તારીખ 27/5/2024 
સ્વઃ નરસિંહભાઈ વાલજીભાઈ પોકાર 
ઉમર વર્ષ :88, કચ્છમાં ગામ કોટડા 
(જડોદર) હાલે નરોડા, (41010) 
તારીખ 28/5/2024 
સ્વઃ કંકુબેન ખીમજીભાઈ ભગત 
ઉમર વર્ષઃ 82, કચ્છમાં ગામ નખત્રાણા, 
હાલે 810૯8 કોલોની, કુકમા (8110) 


દેશલપર ગુંતલી સમાજના ગૌરવમાં વધારો કર્યો 
છે. 
ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી 
ચિ. પરમને હાર્દિક અભિનંદન અને તેના ઉજવલ 
ભવિષ્ય માટે હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવે છે. 
એજયુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન તેમની આ 
સિદ્ધિહાંસલ કરવા બદલ બિરદાવે છે. 
જબ્ટટલ્ડ ઝિંખયાં 9422211355 


કચ્છમાં ગામ ધાવડા મોટા હાલમાં 


કણકવલી નિવાસી ફર્મ..ભગવતી ગ્લાસ એન્ડ 
એલ્યુમિનિયમ વાળા દાદી સ્વ. ઝવેરબેન અને 
દાદા દેવરામભાઈ પ્રેમજીભાઈ ડાયાણી ની પૌત્રી 
અને હેમલતાબેન નરોતમભાઈ ડાયાણી ની 
સુપુત્રી કુ. કિંજલ ધોરણ ૧૦ની (55૦) પરીક્ષામાં 
88.20% ગુણ મેળવી માતા-પિતા સાથે પરિવાર 
તેમજ શ્રી સમાજનું નામ રોશન કરેલ 
છે.વિશેષમાં નરોતમભાઈ રત્નાગીરી સિંધુદુર્ગ 
જિલ્લા યુવાસંઘના મહામંત્રી કર્મઠ પદ સાથે 
દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર ગોવા રીજીયન થીમ પોલિટિકલ 
ના 1200 તરીકે સેવામાં કાર્યરત છે. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ વતી 
કુ.કિંજલ અને તેમના માતા-પિતાને વિશેષ 
અભિનંદન સહ ઉજવળ ભવિષ્યની શુભકામના 
પાઠવે છે. 

એજયુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટ હન્ટ મિશન 
પ આ વિશેષ ગૌરવવંતી સિધ્ધિ ને બિરદાવે 


આણે : 
વીર સાવરકર જયંતિ 


વીર સાવરકર... માક દામોદર 
સાવરકર રાષ્ટ્રવાદના ભીષ્મ પિતા, ભારતની 
સ્વાતંત્ય ચળવળના અગ્રીમ યોદ્ધા ક્રાંતિકારી 
વિચારક, લેખક વીર સાવરકર નો જન્મ 28 મે 
1883 નાં રોજ નાસિક પાસેના દેવલાલી 
જિલ્લાના ભગોર નામના ગામમાં એક બ્રાહમણ 
પરિવારમાં થયો હતો. 

તેમના પિતાનું નામ દામોદર સાવરકર 
અને માતાનું નામ રાધાબાઈ અનેતેમના પત્નીનું 
નામ યમુનાબાઈ હતું. તેમને બે ભાઈ અને એક 
બહેન પણ હતી. આમ તેઓ ચાર ભાઈ બહેન 
હતાં . ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની ચળવળમાં 
તેમનું નામ ભારતના ક્રાંતિકારી તરીકે સુવર્ણ 
અક્ષરે અંકિત છે.વીર સાવરકરની જન્મતિથી 
સ્મૃતિ દિન) એ કોટી કોટી વંદન..વીર સાવરકર 
ભારતીય સ્વતંત્રતા આંદોલનના અગ્રિમ સેનાની 
અને મુખ્ય રાષ્ટ્રવાદી નેતા તે વિશ્વભરના 
ક્રાતિકારીઓમાં અદ્વિતીય હતા. 

તેમનું નામજ ભારતીય ક્રાંતિકારીઓ 
માટે તેમનો સંદેશ હતો. તે એક મહાન ક્રાંતિકારી, 
ઈતિહાસકાર, સમાજ સુધારક, તેઓ એક 
વિચારક, સાહિત્યકાર અને લેખક હતા. 
ક્રાંતિકારીઓ માટે તેમના પુસ્તકો ગીતા જેવા હતા 
તેમનું જીવન બહુપક્ષીય હતું. 

તેઓ વિશ્વના પ્રથમ કવિ હતા.. જેમણે 
અંદમાન ની એકાંત કેદમાં જેલની દીવાલો પર 
નખ અને કોલસા વડે કવિતાઓ લખી... ભારતના. 
ઇતિહાસમાં ગર્વથી સાવરકર નું નામ લેવામાં 
આવે છે. જીવનભર સ્વરાજ્ય હાંસલ કરવા માટે 
સંઘર્ષ કરતી વખતે ખર્ચ કર્યો.. 


શંકર સુરાણી 


આ શિબિરના અયોજન બદલ પ્રમાણ પત્ર આપવામાં આવેલ.ઓડિશા 
રીજીયનના 1ર€ હરીશ રત્નાણી , 
યુવામંડળના પ્રમુખ કીર્તિ છાભૈયા, મહામંત્રી ગૌતમ રત્નાણીના નેજા હેઠળ 
મંડળના અન્ય સભ્યોએ તેમનું યોગદાન આપી આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. 
ઉત્ઢાળ & ઝંડઢડાલકન્વીનર: 


1૮૮5 નરેન્દ્ર છાભૈયાની ઉપસ્થિતિમાં 


સંયોજક :- ગૌતમ રત્નાણી 


કદ /8ાઝ ૦-1-1૮૯૬ 
ડા1 પિતા ]/લા1 1111૪1; ૭૫૪૪) 10. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥ઘવપ્લ 
ઉદ્યાત॥ંતાલા 1 - 370201, 1૯1૬૦11, ઉપાંથત્વા - 11તાંત. 
ઉં ૦ડ0છઝાં નિપતંઝાા - 110. 4-91 99791 57883 


છણર.8૫58૮0 ૦1૯૬ 


1. છપ્/1૫//0 - ।૦૧00૫4017॥60 
॥163110101ાં - (10. 4-91 94826 95508 


2. પ ૪0૬1૨ ૩/૩ - 1૬1 01404પ૫/ 


8110૦5 1લાં - 110. 491 78934 59459 


પ્રા 1 - 0011-4401 
પાપ્હાતઝાતા - 810. 4- 91 98843 12206 
પંલ્ાતાલ॥ાં - (10. 4-91 98413 88663 
4. ૫1./૪૫૫//0/ - 4140 ૦2040૬5૫ 
મતા૦5(0॥ તાં - 110. 491 78428 05202 


કર 33401255303: ૦ ૦૪ મ૦છઝ: 


દારા રદ-જ૪ડા૦૪૩૩૪ | #૧૬-૦૯ડ૦૪- ૩૫૪ | ૯૦૦૯૬૯ 


છાર/ાપ્રઇાલન 1૫1 ાર2ર1૭૬ 
£:૯૦૦1૬ર &પ્રઝ 110 ણદરાર 100112૦1ર1 ૬ર 


પ્તદ,%૩ ૯૮૩-1૮૬ 
દાણા પ૦, 3, ૯૪૦૫૦૫ ₹1૦:૦૮. ગતા પ૦. 


કલંડ1૦1ડટાં રિઘતંતામા: 9979352929 


1.16. 11101081 9/1. 11. 
૧10 છદ:ાર 11010૦0ર1-૬:ર પ૩ ૯ર૬:ર ડઇ।ગગ_1૬રડ 
ક્તદદહછ ૦૬૬-1૯૬: 


૫-૪૦ 84૦. 186/1587 £ગ૦ 8૫૦. 6 
તાતતાપાતામ્કતત - 370 201, કાવા, ૩ાંતત્યા - તતા. 


૦૯૫૦૮ - ૩, શત ૯-0૦ (પગલ 
કલકતા, ૯ઘાળત્ના - 370 201 
છાકકન્દાઝાપતા રિના - 348૦. 94 9૦7૦4 ૭7૭૪ 


ક. 1140040 પ : [તણા દ્વાં - 110. 4-91 70202 74705 


॥.10. -રઇ11ડ 


પ૬/૩ ૦1૮૬ 
45, ૦૦લાતતત ૯10૦૦1૬, ૦૫ા૦તાંપુઝપ#, 
16૫0180: યતાં, 111011, ૦૫ દ - 370 140. 
#થલુવાંડા3૩0તાં રિપતઝા 3 - 10૦. ૦ 91 99254 98648 
છાપ્રંત્કાંછાપ્યાં રિપતંગા3 - (4૦. * 91 99784 49205 


26. 
ળતા. ડતતતતાપતાતતત, 


